WANE NE 
BAHAUSHE? 


ALIYU M. AHMAD 


1" September, 2022 


Aliyu M. Ahmad 


@ Hakkin Mallaka: 


Aliyu Muhammad Ahmad 


Lambar Tarho: +234 (0) 8039093678 / +234 (0) 7032219639 
Imel: aliyumahmad@hotmail.com 


BUGUN FARKO 


1444AH / 2022CE 


Ba a yarda wani ya buga, ko ya canja want sashe 
ko siyar da kwafin wannan littafin ba, ba tare da 
samun izini daga mawallafi ba. 


ISBN XXX XXX XXX XXX X 


Wane ne Bahaushe? ii Aliyu M. Ahmad 


ABUBUWAN DA KE CIKI 


Gabatarwar iv 
1. Asali da muhallin Bahaushe 1 
2. Bayajidda da tarihihin Bahaushe 2 
3. Ma'anar Bahaushe 7 
4. Harshen Bahaushe (Hausa) 8 
a. Kare-karen harshen Bahaushe 10 
b. Bakin Kalmomi Cikin Harshen Hausa 11 
5. Adabin Bahaushe 12 
6. Zuwan Ilimi Kasar Hausa 14 
a. Rubutun Ajami 14 
b. Rubutun Boko 14 
c. Almajiranci 15 
7. Zamantakewar Bahaushe 16 
a. Aure 16 
b. Rainon Ciki, Haihuwa da Suna 19 
8. Addinin Bahaushe 20 
9. Siyasar Bahaushe 20 
10. Hukunci, Sulhun da Tsaro 21 
11. Sana'o'in Bahaushe 22 
12. Fasahar Bahaushe 23 
13. Bahaushe da Tattali 23 
14. Bukukuwa, Wasanni da Nishadi 24 
15. Sutura da Kwalliyyar Bahaushe 24 
16. Cimaka/abincin Bahaushe 25 
17. Sufuri 25 
18. Jinya da Likitancin Bahaushe 25 
19. Mutuwa da Rabon Gadon Bahaushe 26 
Tambihi 27 
Madogara 31 


Wane ne Bahaushe? ili 


Aliyu M. Ahmad 


GABATARWA 


Da sunan Allah Ubangijin hallitta, Mai hikimar da ya 
karkakasa al'umma zuwa dangogi da Kabiloli domin 
sanin juna.' Tsira da amincin Allah su Kara tabbata ga 
Shugaban Mazannin, Manzon al’ummar duniya baki 
daya, tare da iyalan gidansa masu tsarki, da sahabbansa, 
da wadanda suka biyo bayansu da kyautatawa. 


Hikimar sanin tarihi na da yawa, da sanin tarihi al'umma 
za ta san wace ce ita, me ta aikata na kuskure domin 
Kaurace masa a gaba, sannan wane shiri take domin 
gaba. Illar rashin sanin tarihi yana daga musabbin kawo 
sabbin tunani, aron tunani da al'adun wasu mutane, daga 
nan al'umma ke rasa al'adunta, ta rasa alkibla. Ta Kofar 
sanin tarihin al’umma, a kan san tsarin rayuwarsu, da 
hanyoyin da za a kawo musu sauye-sauye da za su iya 
karba cikin sauki. 


Ina Kara godiya ga Allah Ya ba ni ikon bincike da fito da 
wasu muhimman bayanai game tarihin al'ummar Malam 
Bahaushe duba Kishirwar da al’ummar matasan Hausawa 
ke da ita na sanin asalinsu. Na yi KoKarin kawo 
taKaitaccen tarihin asalin Bahaushe, Kasar Hausa, 
ma’anar Bahaushe, matsayin harshen Hausa, al’adu da 
dabi’un Malam Bahaushe. 


A shirye nake na karbi gyare-gyare, ko suka na ilimi 
(criticism) insha Allahu. Allah Ya kar6a mana, Allah Ya 
sa aikin ya amfanar da al’ummar Hausawa, musamman 
matasa. 


Aliyu Muhammad Ahmad 
7" Satumba, 2022 


! Suratul Hujurat, aya ta 13 


Wane ne Bahaushe? iv Aliyu M. Ahmad 


1. ASALI DA MUHALLIN BAHAUSHE 


Bahaushe shi ne mutumin Kabilar Hausawa masu magana 
da harshen Hausa. Hausa harshe ce da take cikin rukunin 
harsunan yankin tafkin Chadi (Chadic) masu rassa daga 
“Afroasiatic' da suka hada da Larabci, Yahudanci da 
Buzanci, Habashanci, Somali da Kanuri (Encarta, 2009 & 
Greenberg, 1963). 


A halitta Bahaushe bakar fata ne, da yake zaune a 
yankin Sahara, shi ya sa ake Kiran yankin da Bilal Sudan 
(Kasar bakaken fata, ko Negro a Turance). Sai dai ana 
samu farare a cikin Hausawa jefi-jefi saboda auratayya 
tsakanin wasu Kabilun Fulani, Shuwa da Auzunawa 
wadanda suke farare a halitta (Malumfashi, 2018). 


Kasar Hausa, ita ce muhalli da Hausa ke rayuwa. Saboda 
da Kaura, ba za a iya iyakance Kasar Hausa ba a yanzu 
(Alhassan, 1982). Yankin da Bahaushe ke rayuwa na 
asali, shi ne yankin da ke tsakanin layi na 15N zuwa na 
18N (Arewa da Ikwaita), da kuma tsakanin layi na 8E da 
na 12E gabas da ayin Girinwic. Wannan yankin na 
tsakanin Asodu ta Kasar Agadas ta Nijar, kudu da Kasar 
Sudan daga Arewa. Daga gabas yankin ya yi iyaka da 
tsohuwar Daular Borno, yamma da tafkin Chadi, daga 
yamma Kasar Benin da gabar kogin Kwara, daga kudu 
kuma Kasar Gwari (Kwalli, 1996 & Adamu, 1997). 


Sanin hakiKanin asalin Bahaushe yana da gibi sosai, 
saboda abin da aka fi labartawa na tarihin Bahaushe 
“tarihihi”” ya fi ‘tarihi? yawa a ciki, kasancewar an sami 
lokaci mai tsayi, ba tare da sahihin tarihin a rubuce ba, sai 
dai labarin baka na kunne-ya-girmi-kaka. Bahaushe mutum 
ne, mai tsatso tun daga kakanmu Annabi Adamu pll alc, 
Asalin Bahaushe a Afrika ya fara tun shekaru 30,000 zuwa 


* Tarihihi shi ne tarihi yake a jirkice, gurbatacce da har ba a iya gaskiya da 
Kare-Kare a cikinsa (Yahaya da wasu, 1992). 


Wane ne Bahaushe? 1 Aliyu M. Ahmad 


60,000 baya da wasu mutane suka yada zango a Nahiyar 
Afrika daga cikin Kabilun Ham ta Kibdawa, Sudaniyawa 
da Babas (Malumfashi, 2018). 


Dr. Yusuf Maitama (1929 - 2017) ya ce, “asalin Bahaushe 
mutumin Kasar Habasha ne (Ethiopia, Afrika ta Arewa 
maso gabas). Daga kalmar Habasha, aka samu “Habsha' 
zuwa “Hausa'.” Asalin mutanen Habasha su kuma, sun taso 
ne daga Asiya, daga cikin Kabilun Labarawa da Kibdawa. 
Bahaushe ya taso daga Habasha ya nufo Afrika ta yamma. 
Bahaushe ya fara kafa gari daga yada zango domin kiwo, 
farauta, fatauci, zuwa gina gidajen noma, har ya fara samar 
da Kauyuka, da unguwanni, zuwa birane, har aka kafa 
masarautu da fadada Kasa (Gusau, 2008). 


A wata ruwayar, a Karnin baya an yi wasu yankuna cikin 
daular Songhai ta Mali da ake Rira da Guber ko Gobir’ da 
Ausa. Wasu na ganin, ta tyu daga kalmar Ausa aka sami 
(H)ausa (Malumfashi, 2018). 


2. BAYAJIDDA DA TARIHIN BAHAUSHE 


Masana da dama sun soki alakar tarihin Bahaushe da 
zuwan Bayajidda, domin Bahaushe yana rayuwa a 
yankinsa tun kafin zuwan Bayajidda a 900s. Bayajidda 
ya tarar da Hausawa da garuruwansu Daura, Garun 
Gabas, Gaya, Gobir da Katsina. Misali, Katsinawa suna 
da tarihi tun shekaru 3,500 baya, tun zamanin Adawa 
wanda aka bayar a cikin Alkur’ani Mai girma (Suratul 
Fajr, 89:6). Zamfarawa na rayuwa a yankinsu tun kafin 
kafuwar Daular Gobirawa. A Masarautar Daura kuma, 
kuma an yi magajiya goma sha bakwai (17) da suka yi 
mulki kafin zuwan Bayajidda. A yankin Saltolo, 
Bayajidda ya tarar da garin Gaya, sannan Bagauda dan 


? Ba Gobir ta Kasar Gobir (ta jihar Niger a yau) ba, a’a, yanki ne mai daula 
da ta shude da ta hada da yankin Hausawa (Maguzawa) na yau tun kafin 
zuwan addinin Musulunci. 


Wane ne Bahaushe? D Aliyu M. Ahmad 


Bawo jikan Bayajidda a yankin ya tarar da garuruwan 
Adirani, Shemi da Barka ta Kasar Kazaure tun kafin ya 
ya sari wuri a Saltolo, wato Kano a yanzu (Gusau, 2008). 


saboda wadannan da ma wasu dalilai, masana tarihin 
Kasar Hausa ke ganin rashin ingancin tarihin Bayajidda, 
wasu na daukarsa a matsayin ‘tarihihi’ (jirkitaccen 
tarihi), saboda kasa tantance Karya da gaskiyar dake 
cikinsa (Yahaya da wasu, 1992). 


Bayajidda asalin sunansa Sa’id Abdurrahman ana masa 
laKabi da ‘Abu Yazid’ dan Sarkin Baghada Abdallah da 
sarauntyya Zida/Zidams (Palmer, 1928), ya samu sunan 
Bayajidda daga kalmomin ‘ba ya ji da’, ma’ana, a da ba 
ya jin harshen Hausa. Aigbokhai (1971) Bayajidda 
mutumin Baghadaza ne (Iraki) ne da ya yi hijira tare da 
mutanensa saboda sabani da ya samu da mahaifinsa. A 
wata ruwayar, wani Sarki ne Ziyduwa ya yaki Bagadaza, 
ya fatattake su, sai Bayajidda da mutanensa suka taho 
kudu, wato Afrika (Adamu, 1997). 


A wata ruwayar kuma, Bayajidda Babar ne, an haife shi 
884 a birnin Gao, Tademekket ta Kasar Tunusia, asalin 
sunansa Makhlad ibn Kaidad al-Zanati. Bayajidda ya 
shigo yankin Nubiya da Misira, tafkin Chadi, Ngala, sai 
kuma sauka a Borno, a lokacin ba a ce mata Borno, sai 
Gazargamu. 


Mai mulki Barno a lokaci ya ji labarin zuwansa 
yankinsa, domin ya kubuta daga sharri kwace masa gari, 
sai ya gabatar masa da auren ‘yarsa Magaram (Palmer, 
1928). Zaman Bayajidda da tawagarsa a Borno ya 
taimakawa Mai Borno sosai wajen cin wasu garuruwa da 
yaki. Bayan wasu shekaru, sai Mai Borno ya yi shirin 
kashe Bayajidda saboda tsoron kar ya kwace masa 
mulki. A nan wani bafade ya sanar da Magaram abin da 


Wane ne Bahaushe? 3 Aliyu M. Ahmad 


ke shirin afkuwa da mijinta, ita kuwa ta sanar da shi don 
ya gudu. 


Bayajidda ya gudu a tsakiyar dare tare da matarsa da 
wani hadimi guda daya, ya yi yamma, inda ya yi tafiyar 
wata takwas. Bayajidda ya yada zango a Kunar 
Yadagammu ta Garun Gabas (da ke Masarautar Hadejia 
a yanzu). Zaman Bayajidda a Garun Gabas, ya kafa 
makarantar allo a arewa da gari, amma bai jima sosai a 
Garun Gabas ba saboda ya ji labarin Mai Borno ya sa a 
nemo shi, a kamo shi, ko a kashe shi, sai ya fice daga 
Garun Gabas a tsakar dare, ya bar matarsa Magaram da 
ciki. Bayan tafiyarsa ne Magaram ta haihu a nan Garun 
Gabas, aka sa wa dan suna Biram. 


Alasan (1932 - 1996) Bayajidda ya doshi yamma, har ya 
isa garin Gaya (ta Kano a yanzu) ya tarar da mutanen 
Abagiyawa (wurin da asalin mutanen Kano suke da), ya 
tarar da suna sana’ar Kera makamai, a nan aka Kera masa 
takobi wanda da shi ya kashe maciyar rijiyar kusugu. 


Bayan wasu kwanaki a garin Gaya, Bayajidda ya Kara 
gaba, ya doshi yamma har ya isa garin Daura a daddare 
ta kofar gabas. Da Bayajidda ya iso zo garin Daura, ya 
tarar har an rufe Kofar, sai ya kama bishiya, ya dirka, ya 
bude Kofa ya kada dokinsa ya shiga gari, har ya isa 
gidan wata tsohuwa, mai suna Ayana, ya nemi ta ba shi 
ruwa; sai ta ce masa ba a samun ruwa, sai Sati-sati, ana 
wasu wake, saboda dodanniyar macijiya* da take hana 
mutane dibar ruwa, duk wanda ya saba dokar dibar 
ruwa, takan fito ta sari mutum, ta kashe shi. 


Bayajidda ya matsa mata da sai ta ba shi abin diban 
ruwa, dattijuwa ta ba shi, ta nuna masa inda rijiya take. 
Bayajidda ya kama hanya ya je, tare da dokinsa. Yana 


* Alasan ya ce ana Riran maciyar da ‘ Doddanniyar Kusugu'. 


Wane ne Bahaushe? 4 Aliyu M. Ahmad 


leka rijiya, sai ya ga macijiya a ciki, sai ya ja da baya, ya 
daure dokinsa, ya jefa abin diban ruwa, macijiya ta kama 
abin diban ruwa, sai ya zaro takobi yana jiran macijiya ta 
fito, tana leKo kai, ya sare mata kai, ya cire shi ya sa a 
burgaminsa, ya koma gidan Ayana, ya bata ruwa, ya ba 
ta labarin macijiya (Alasan & Palmer, 1932: 136) 


Da gari ya waye, mutane suka fito aka tadda macijiya a 
waje nan-da-nan labari ya karade gari, ganin ba ita ce 
ranar fitowarta ba. Sarauniyya Daurama ta hada mutane 
za a je a ba wa Doddanniyar Kusugu hakuri, aka taho 
ana kada Dajinjin (ganga), ana wake. Suna isa wurin, sai 
suka tarar, ashe ma kashe ta aka yi, har an cire mata kai. 


A nan Sarauntyya Daurama ta bada sanarwa, duk 
‘kauran” da ya kashe maciyar nan, ya bayyana kansa, za 
ta raba garin Daura biyu, ta ba shi ya mulki rabi. Mazaje 
suka fita daji suna ta farautar macizai suna zuwa da 
kawunansu, duk wanda ya zo aka gwada, sai a ga bai yi 
daidai da kan macijiyar ba. A Karshe Ayana ta zo, ta 
labarta musu cewa, Bayajidda; wani mutumi ne da “ya 
hau sa’ (doki) ne ya kashe macijiya. Daga nan wasu ke 
ganin aka samo kalmar ‘Hausa’. Sarauntyya ta sa a 
Kirawo shi, ya zo da kan maciji, aka gwada, aka ga shi 
ne. 


Sarauniya Daurama ta ce za ta ba shi rabin gari, shi 
kuma ya ce ita yake so da aure, ba rabin gari ba. Da 
farko, sarauniyya taki amincewa, saboda a al’ada, 
sarauniyya ba ta aure (Smith, 1970). Sai Daurama ta ba 
shi kuyangarta Azna, har suka haihu da Bayajidda, Azna 
ta roki Bayajidda ya sa wa danta suna “Karaf-da-Gari', 


? Daga nan aka samu lakabin sarautar Kaura a Kasar Hausa in ji Alasan dan 
Sarki Abdurrahman (1912 - 1966). 

° Miji yana iko akan mata, ita kuma Sauraniyya kowa Rasana yake Smith 
(1970). 


ma'ana, dan kuyangar gari, ya zo zai karbe gari. Ba 
dauki lokaci mai tsayi ba, ita ma Sarauniyya ta haihu, sai 
ta sa wa danta suna ‘Bawo’, ma'ana; mai dawo da gari. 


Bayajidda ya zauna a Daura a matsayin mijin Sarauniyya 
ne, ba sarki ba. Ya kuma mutu a shekarar 947 Miladiyya 
a garin Daura, yana dan shekaru 63. Bayan kwanaki ita 
ma Daurama ta rasu, sai danta Bawo ya karbi sarautar 
Daura, ya gaji mahaifiyyarsa. Bawo shi ne magajin garin 
Daura namiji bayan shafe shekaru mata suna mulki. 


Yadda aka kafa garuruwan Hausa kuma, a lokacin 
mulkin Bawo an sami matsanarciyar yunwa, har ta kai 
mutane na Kaura zuwa yankin Santolo (Kano a yanzu) 
domin neman abinci. Kasancewar a yanki ba wani 
kyakkyawan jagoranci, an sami ta'addanci sosai, mai 
Karfi ke da ikon kwace, da muzgunawa mutane. Sai aka 
kai magana gaban Bawo, ya yi fidda tsarin jagoranci 
domin kula al'amura, sai Bawo ya nada ‘ya’yansa guda 
shida domin kulawa da yankunan. Gunduwa a Zazzau, 
Bagauda a Kano, Kumayo a Katsina, Uban Doma a 
Gobir, Gazori a Daura, Zaman Kogo a Rano da kuma 
yayansa Biram a yankin gabas (Garun Gabas ta 
masarautar Hadejiya a yau), wannan shi ne silar samun 
garuruwan Hausa-Bakwai. 


Su kuma ‘ya’yan Karaf-da-Gari, an tura su yankunan da 
ake Kira da Banza-Bakwai, sune yankunan: Kabi, 
Yawuri, Zamfara, Illorin, Nupe, Kwararrafa (Jukun) da 
Gwari (Adamu, 1997). An ce, daga sunan mahaifiyyar 
Karaf-da-Gari ‘Azna’ aka samu kalmar ‘arna’, shi ne ake 
cewa masu bin addinin gargajiyya na jikokin Azna, da 
“ya’yan arna. 


Wannan shi ne tarihin Bayajidda a taKaice. 


Wane ne Bahaushe? 6 Aliyu M. Ahmad 


3. MA’ ANAR BAHAUSHE 


Kalmar Bahaushe tana da ma’ana ta fuskokin harshe, 
al’ada ko gado, siyasa, addini, wurin zama (muhalli) ko 
dabi’ar mutum. 


Ta fuskar harshe, shi ne wanda harshensa na farko (Li) 
Hausa ne, kuma ba ya jin kowanne harshe sai Hausa, ita 
ce harshensa na mu’amalar yau da gobe (Bunza, 1990). 


Ta fuskar gado, shi ne wanda iyayensa da kakaninsa 
Hausawa ne, koda shi ba ya jin Hausa (Bunza, 1990). 


Ta fuskar siyasa, Bahaushe shi ne wanda ya zauna ko 
aka haife shi a Kasar Hausa na sama da shekara ashirin, 
koda iyayensa da kakaninsa ba Hausawa ne. Wannan 
jimawar za ta ba shi damar amfani da harshen, da dabi’a 
irin ta Bahaushe. Ta wannan fuskar, sauran Kabilu ma na 
iya zama Hausawa (Manby, 2016). 


Ta fuskar addini, wasu na ganin wanda ba ya addinin 
Hausawa, ba Bahaushe ba ne, shi ya sa Hausawa kan 
cewa ‘yan uwansu da ba su kar6i addinin Musulunci ba 
da suna: Maguzawa (jam’i), Bamaguje (namiji), 
Bamagujiya (mace) (Bunza, 1990). 


Ta fuskar muhalli (wurin zama), Bahaushe shi ne wanda 
yake zaune a Kasar Hausa (Bunza, 1990 da Adamu 1978) 
Smith (1970) duk mutumin da yake rayuwa a Kasar 
Hausa daga a Karni na 15" a lokacin garuruwan Hausa 
sun kafu shi ne Bahaushe, sannan harshen Hausa ne 
babbar alamar da za a iya gane Bahaushe da shi. 


Ta fuskar dabi’a, Bahaushe shi ne wanda ya tasirantu da 
al’adun Hausawa suka yi tasiri a rayuwarsa ta yau da 
kullum, koda ba Bahaushe ba ne (Bunza, 1990 da 
Adamu 1978). 


Wasu kuma na kallo Bahaushe da fuska uku, Habe, 
Hausa-Fulani (Kado) da Banza. Habawa su ne asalin 
Hausawa wadanda suka hada da Kabilun Gobirawa, 
Kabawa, Rumawa, Adarawa da Maouri sune masu mulki 


Wane ne Bahaushe? yA Aliyu M. Ahmad 


Kasar Hausa kafin zuwan Jihadin Fulani da Shehu 
Usman Danfodiyo (Omniglot, 2015) 


Hausa-Fulani, asali mutanen kudancin Nijeriya ne suka 
Kirkiro kalmar, don dunkule al’ummar Hausawa da 
Fulani saboda alaKar kut-da-kut tsakanin Bahaushe da 
Fillace. Fulani na zaune a Kasar Hausa ta dalilin 
auratayya, kiwo, kasuwanci ko neman ilimi tun kafuwar 
Daular Sokoto. Wadannan Fulanin suna jin harshen 
Hausa sosai, kuma sun dabi'antu da dabi'ar Bahaushe, 
daga cikin Kabilun Fulani akwai; Jobawa, Dambazawa, 
Mudubawa, Mallawa da Sullubawa da suke da asali daga 
Futa Toor, ko Fouta Djallon ko Wolof (yanki da ke 
tsakanin Senegal da Mauritania a yau). Su kuma Banza 
jikokin Karaf-da-Gari ne mazauna garuruwan da jikokin 
Bayajidda suka kafa. Su Hausawa ne da suka hadu da 
wasu kabilun mazauna Illorin (tare da Yarbawa), 
Gwarawa, Ajawa, gere, Bankal da wasu. Sune idan suka 
yi magana da karin harshensu ake ce musu ‘gwarawa’, 
ko ‘bagwart’. 


A yau, abu ne mai wuya a samu asalin Bahaushe, saboda 
autayayya tsakanin wasu Kabilu, hakan na nufin sauyin 
halitta, yanayi da kama, Bahaushe ya yi auratayya da 
Fulani, Nupe, Kanuri, Shuwa, da sauran Kabilun 
Kudancin Nijeriya. Bahaushe a yau, haduwar Kabilu ce 
daban-daban, da ke rayuwa Arewacin Nijeriya, 
Kudancin Nijar, da sauran sassan duniya (Malumfashi, 
2018). 


4. HARSHEN BAHAUSHE (HARSHEN HAUSA) 


Ta dangin harsunan, harshen Hausa daya ne daga cikin 
harsunan ‘Afro-Asiatic? mai dangi da Larabawa, 
Ki6danci, Yahudanci, Habashanci, Somali da sauransu 
(Encarta, 2009). 


Wane ne Bahaushe? 8 Aliyu M. Ahmad 


A duniyar yau ana Kiyasta adadin masu magana da 
harshen Hausa sun kai 150,000,000. Harshen Hausa na 
da matsayin na 11 a cikin harsuna 65,000 da ake magana 
da su a fadin duniya (Limanci, 2019). Hausa ce yare na 
25 a harshen da masu ji na asali. Akwai kuma sama da 
mutum 30,000,000 da suke jin Hausa a matsayin harshen 
a biyu (Enthologue, 2022). 


Bayan nan, Bahaushe ya ci gaba zama a yankunan 
Arewacin Nijiyeriya, Kudanci Nijar, ya kuma yi tafiye- 
tafiye zuwa nahiyar Turawa, Asiya (Kasashen Labarawa 
da gabashin duniya, Kasar Sin da sauransu) ta dalilin 
aiki, kasuwanci ko neman ilimi. A yau Hausa ta zama 
yaren duniya, ana amfani da ita a manyan gidajen jaridun 
radiyo na Amurka (VOA), Birtaniyya (BBC), Jamani 
(DW), Chaina (CRI) da sauran manyan Kasashe. Tana 
daga cikin harsunan da ake fassara hudubar ranar Arfa a 
Saudiyya. Tana kuma cikin harsunan fasahar zamani, da 
harsunan manhajojin fassara na zamani (misali, Google 
Translator). 


Harshen Hausa yana kusa da harsunan Ron, Bole, Zaar, 
Bura, Kamwe, Bata, Angas, Bade, Warji, Buduma, 
Musgu, Gidar, Tumak, Nancere, Kera, Dangaleat, 
Mukulu, Sokoro, Ngizim, Kare-kare da Kanakuru. 


Harshen Hausa na Karuwa da Kara fadada a yankunan 
Nijeriya, har tana KoKarin nashe wasu harsunan Nijeriya 
da suka hada da; Yankam, Pyem, Fillanci, Biram, 
Gunganci, Fakkanci, Dokkanci, Banganci, Kamuka, 
Acipanci, Shanga, Kyanganci, Katab, Kagoro, Tara, 
Gure, Kurama, Ninzo, Kadara, Kanin, Badanci, Ngizim, 
Bolewa, Tera, Tangale (Sarki, 2005, Bello, 2018, 
Sama’ila, 2016 da Buba, 2002). 


Wane ne Bahaushe? 9 Aliyu M. Ahmad 


a. Kare-karen Harshen Hausa 


Karin harshen (dialect) nufin ma'anin magana a cikin 
harshe daya, da ake samun bambance-bambacen wajen 
furuci (accent), ko ginin jimlar, ko zabar kalmomi 
tsakanin yanki ko al’umma (sociolect), ko Kabila 
(ethnolects), ko gida/muhalli (ecolect), ko daidaikun 
mutane (idiolect) (Rotimi et al, 2014) 


Kaura da Hausawa ke yi zuwa wasu yankuna ta dalilin 
kasuwanci, neman ilimi, auratayya, ko cakuduwa da 
wasu Kabilu na daga cikin dalilan da ke sabbaba karin 
harshen wata al’ummar Hausa ya bambanta da wata 
al’umma. 


A bangaren amfani da yaren Hausa, Bahaushe yana da 
kare-karen harshe (dialects) na rukuni da yanki. Karin 
harshen rukunin mutane na da dangantaka da jinsi, 
shekaru, mulki ko sana’a. Misali, akwai kalmomi ko 
yanayin amfani da harshe da malamai ke da shi da ya 
bamban da na “yan kasuwa, haka a tsakanin maza da 
mata, yara da manya. 


A karin yanki akwai Hausa Bakwai, da Banza Bakwai. A 
Karin harshen Hausa-Bakwai, akwai ‘karin gabas’ akwai 
‘karin yamma’, an samu wadannan kare-kare ta dalilin 
kafa garuruwan Hausa da jikokin Bayajidda suka yi a 
900s (Liman, 1974). 


A karin gabasanci akwai: Kananci, Zazzaganci, 
Bausanci, Gudanranci, Damagaranci, Hadejiyanci. A 
Karin yammaci akwai: Dauranci, Sakkwatanci, 
Gobiranci da sauransu. 


Kananci, Sakkwantanci, Dauranci, Hadejiyanci, 
Zazzaganci da Bausanci na daga cikin manyan kare- 
karen Hausa saboda yawan al’umma da ke amfani da 


Wane ne Bahaushe? 10 Aliyu M. Ahmad 


karin a yankunan Hausawa (ie. Kano, Sakkwato, Daura, 
Hadejiya, Zazzau, Katsina da Bauchi). Sauran akwai 
Canganci (Gaya), Gobiranci (Gobir), Agadasanci da 
Damagaranci (daga Kasar Nijar). 


Misalin, Bahaushen Hadejiya da kudanci Kasar Kano 
sukan furta harafin /hy/ a madadin /sha/, mis. hyayi a 
matsayin shayi. Ko, a karin gabas suna amfani da /r/, 
yamma kuma /1/ a kalmomi, harshe/halshe, harbi/halbi, 
farke/falke da sauransu. Ko canja wasu haruffa misali, 
fira/hira, Audu/Abdu (Noun, ). 


A wani karin kuma ana a Karin ‘ya’ a bayan lamiri a 
Sakkwatanci, “mi” (Kananci), ‘niya’ (Sakkwatanci), 
kat/katya, ke/keya, mu/muya da sauransu. A wajen nuni, 
wannan (Kananci), wanga/wagga (Sakkwatanci). 


Wani lokacin kuma, akwai bambancin zaben kalmomi 
na yanki, misali: hanya/turba, makani/gwaza, 
gishiri/manda, barci/kwana, abinci/cimaka, fitsari/sayi, 
gafiya/bargu, wuni/yini/uni, “ya/diya da sauransu. 


Bahaushe da yake zaune a wani yanki mai cakude da 
wasu Kabilu mazauna Suleja, Jos, Yawuri (yankunan 
Banza Bakwai) da sauransu, sukan canja lamirin mace 
zuwa na namiji misali: matata/matana, motata/motana, 
rigata/rigana da sauransu. 


b. Bakin Kalmomi Cikin Harshen Hausa 


Ta bangaren amfani da kalmomi, Yaren Hausa ya samu 
cakuduwa da kalmomi Larabci (saboda zuwan addinin 
Musulunci), da na Turanci (a zuwa Turawan Mulkin 
Mallaka), sai jefi-jefin kalmomi daga harsunan da 
yarukan makwafta Yarbawa, Inyamurai, Fulani, Bare- 
Bari, Kanuri da sauransu a sunayen abinci da sutura. 


Wane ne Bahaushe? 11 Aliyu M. Ahmad 


Addinin Musulunci ya yi wa harshen Bahaushe tasiri 
sosai, domin Bahaushe na amfani da kalmomin Larabci 
wajen magana (Ibrahim, 1982), har ta kai ga wasu 
kalmomi Hausan na Kokarin bacewa da maye gurbinsu 
da na Larabci; misali: arziki (wadata), mai koyo (dalibi), 
raino (tarbiyya). A bangaren Turanci kuma, Bahaushe ya 
ari kalmomin Turanci na bakin abubuwa, gwamnati, 
ofisi, birki, mota, da sauransu. 


Akan samu auren harshen (code mixing) tsakanin 
harshen Hausa da Turanci (Engausa/Ingausa) wajen 
magana. Kalmar Ingausa, (Jag = English, ausa = Hausa). 
Ingausa shi ne yin amfani da kalmomin, ko yankin 
jumlar Hausa da Turanci a lokacin guda wajen magana. 
Akwai ‘code mixing’, hada kalmomi Hausa da Turanci. 
Akwai kuma ‘code switching’, idan mutum na magana 
da Hausa, sai ya juye a koma yi da Turanci. 


5. ADABIN BAHAUSHE 


Adabi kalmar Larabci ce da ke nufin a/’ada. Al’ada ta 
Kunshi dukkan abubuwan da al’aumma ke yi wadanda 
suka hada da ilimi, imani, fasaha, Kere-Kere, tarbiyya da 
sauran halayyen dan Adam (Talyor, 1871). Aristotle 
(384 - 322BC) al’ada madubin rayuwa ce. 


Ubali (2021) Bahaushe na da al’adu ta jiyau da ganau. 
Jiyau ita ce al’adar da take cikin tunani, ko ake ji da 
kunne, kamar zumunci, kunya, fada, kishi da sauransu. 
Ganau kuma ita al’adar da ake iya gani da ido, ko yi 
aikace da gab6an jiki, kamar tufafi, sa’ana, haihuwa da 
sauransu. 


Amma a nan, adabi ana nufi fasahar kirkira ta harshe 
cikin tsarin labari, wake ko kwaikwayon rayuwar zahiri 
domin koyar da al’umma tsarin rayuwa mai kyau. Kafin 
zuwan rubutu suna adana adabinsu da baka, wannan 


Wane ne Bahaushe? 12 Aliyu M. Ahmad 


dalili ya sa tarihi da adabin Bahaushe da yawa suka 
salwanta. Kafin zuwan rubutu Kasar Hausa, Bahaushe na 
amfani da harshe wajen sadar da baka/ka (orature a 
Turance, oral + literature = ora(/ litera)ture). Wasu 
kuma suna amfani da duma, fatun dabbobi, ko dutse, ko 
wata masaida a jikin mutum. 


Amfanin adabin baka ga al'ummar Hausawa a wancan 
lokaci ana jiyar da yara tarihi, bada tarbiyya cikin 
labarun tatsuniyoyi, tarihi, tarihihi, hikaya, al'amara, 
karin magana, salon magana, take da Kirari, zaurance, 
don yada martabar Hausa da dabi'unsu, ko wasa 
kwakwalwa da gagara gwari (tongue twister), nishadi, 
gina tunani da falsafar rayuwar Hausawa duk da harshen 
Hausa (Dangambo, 2008). 


Ta bangare waka da kida Bahaushe yana, mawaka da 
makadan fada (mis., Dankwairo), makadan sana'a, 
makadan jama'a (misali, Mamman Shata da Haruna Uji), 
makadan maza (mis. Gambo Fagada), makadan mata 
(mis. Barmana Coge da Mai Amada). A wajen kida 
Bahaushe na amfani da goge, kalangu, gurmi, kuntigi, 
garaya, tafi, Kaho, jauje, gula, ganga, duman girke, 
kotso, tambari, kwarya, akayau da kayan bushe-bushe 
irin su algaita, Kaho, kakaki, farai da sauransu (Gusau, 
2008). Bahaushe yana da sauran wakoki da yake a 
lokacin aikin gona, aikin gayya, yaki, ko yara a wajen 
wasa, kamar “yargalala ta mata da sauransu. 
BAHAUSHE na amfani da kidi da waka, ko wake 
domin zuga, jinjina, Kara Kaimi, zambo, fadakarwa, ko 
isar da wani sako. 


Bahaushe yana wasan kwaiwayo na gauta da ake a fadar 
sarakuna, yana kwaikwayon hawan dokin kara, da tashe 
bayan zuwan addinin Musulunci don nishadi da 
fadakarwa. 


Wane ne Bahaushe? 13 Aliyu M. Ahmad 


6. ZUWAN ILIMI KASAR HAUSA 


Ilimi kalmar Balarabiya ce da ke nufin ‘sani’, amma a 
nan za mu ba shi ma'ana biyu, tarbiyar sanin ilimi 
(education) da kuma ilimin kansa (knowledge). Kafin 
zuwan addinin Musulunci da Turawa, Bahaushe na ba 
wa al’ummarsa ilimi da tarbiyyar da baka (orature), ta 
hanyar tarihi, tarihihi, tatsuniya, maganganun hikimi 
(karin magana da azanci) domin tashi da dabi'u na gari 
da sanin dabarun zaman duniya. 


Rubutun Ajami 


Bahaushe ya fara rubutun zube bayan zuwan Larabawa 
da addinin Musulunci Bahaushe ya fara amfani da 
rubutun ‘Ajami’ (Arabic script). Bahaushe na rubutun 
Hausa cikin haruffan Larabci (Bunza, 2002), tun kafin 
zuwan rubutu boko (Latin script) kusan shekuru dubu da 
dari daya (1100) tun lokacin zuwan Bayajidda a wasu 
yankunan. An fara amfani da ‘ajami’ tun shigowar 
addinin Musulunci a Karni na goma sha uku a lokacin 
Sarkin Kano Naguji (1194 — 1247) har izuwa zuwa 
lokacin zuwan Wangara Kasar Kano (Magaji, 1982 da 
Malumfashi, 2009). 


Rubutun Boko 


Bayan zuwan Turawa a 1912, Hausawa suka ci gaba 
adana adabinsu da bakaken boko (Latin script), har zuwa 
yau. An sami Turawa da suka zauna suka koyi harshen 
Hausa da nazarin Harshen kamar C.H. Robinson, W.R. 
Miller, Richardson, F. Edgar, Ryder da Burgin da Tripoli 
ta Kasar Libya , har suka yi rubuce-rubuce kan nahwun 
harshen Hausa (Ekkahard, 1998). 


Bayan nan, Bahaushe na iya karatun zamani (boko) na 
likitanci, siyasa, hukunci, zamantakewa da tattali a 


Wane ne Bahaushe? 14 Aliyu M. Ahmad 


kowanne mataki a ciki da wajen Kasar Hausa. Bahaushe 
yana aiki da iliminsa domin koyarwa a makarantu, aikin 
gwamnati, tsaro da rubuce-rubuce har zuwa yau. 
Almajiranci 

Kalmar almajiranci an juyo ta ne daga kalmar harshen 
Larabci ‘almuhajir’ maana ‘dan  Ayiri/Kaura’. 
Almajiranci dadaddiyar al’adar neman ilimi ce, mutum 
zai tashi daga gari zuwa wani gari don neman ilimi, ba 
ga iya Hausawa ba, sai dai ‘yan bambance-bambance da 
ta wasu wurare, da zamanantarwa musamman a 
Kasashen Gabas ta Tsakiya, da Pakistan, da Sudan da 
Somaliyya ta Afrika. A Kasar Hausa, an fara almajiranci 
bayan zuwan Wangarawa Kano a zamanin sarkin Kano 
Yaji dan Tsamiya (1349 — 1385). A Katsina kuma, 
bayan zuwan Sheik Abdurrahman Zaite a lokacin sarki 
Muhammad Korau (1384 — 1398). 


Makarantar allo ko ‘tsangaya’, nan ne muhalli da ake 
koyo da koyar da AlKur’ani Mai girma, a wasu wuraren, 
ana hade da karatun sauran littafan addinin Musulunci. 
Wasu na tasowa daga garuruwa, su dauki shekaru suna 
karatu (boarding), wasu kuma daga gidajensu suke zuwa 
(day). Yawanci ana karatu bayan sallar Asubah, lokacin 
hantsi, bayan sallar Azahar da La’asar da Isha’i, a wasu 
wuraren hadda bayan Magriba. Yawanci ana bada hutu a 
ranakun Alhamis da Juma’a. 


Karatun almajiranci yana da matakai goma sha daya 
(kamar matakin aji) daga gwaji, sai babbaku, farfaru, 
hajjatu, sare, ture, satu, karya takarda, shan fari, gwani, 
gangaran (ma’ana, mutum ya haddace, ya iya rubuta 
Alkur’ani Mai girma da ka). 


Makarantar allo na Karkashin shugabancin Uban 
Tsangaya, sai mai taimaka sa Maidarasu, sai shugaban 


Wane ne Bahaushe? 15 Aliyu M. Ahmad 


dalibai (shugaban gardawa). Sannan akwai tsarin 
horarswa ga wanda ya yi laifi, ko ya gudu. Bayan “yan 
shekaru, ana KoKarin koyar da gardawa da Kolawa 
sana’o’in hannu na dogaro da kai, kamar sakar tufa ko 
hula, rini, noma da sauransu. 


7. TSARIN ZAMANTAKEWAR BAHAUSHE 


Tun asali, Bahaushe, ba mutum ba ne mai zama kara 
zube ba, al’ummar Hausawa na Karu ne ta hanyar aure, 
bayan yarjejjeniya tsakanin iyayen miji da na mata. 
Kafin zuwan addinin Musulunci Bahaushe ba shi da 
iyakar adadin mata da zai aura, hasali ma, ana tinKaho da 
yawan “*ya'ya da mutum ke da su. 


a. Aure 


Aure shi ne Kulla yarjejjeniya don halartawa mace da 
namiji su Zauna a matsayin mata da miji, su kuma haifi 
‘ya’ya da daukar dawainiyyarsu (Alhassan, 1980 & 
Encarta, 2009). 


Neman Aure 


A da a Kasar Hausa, iyaye suke zabawa ‘ya’yansu wanda 
za su aura, ba a barin yaro ya je a nemo mata da kansa, 
har ana fadin, “ta yaro kyau take, ba ta Karko’. Ta 
Bangaren iyayen mace kuma, ba sa amincewa wanda ba 
shi da sana’a ‘ya, su ma sun fi karkata su ba wa wanda 
ba za ta sha wahala ba a hannunsa ba. A da, a kan iya yi 
wa yarinya miji tun kafin a haife ta, ko tun tana jaririya, 
ko tun tana yarinya ko kwaila. Iyaye kan iya hada aure 
da wanda suke son hada zumunci cikin dangi, ko 
jagororin yanki, ko abokan iyaye. 


A wani lokacin kuma, idan saurayi ya ga budurwa, zai 
fadawa abokinsa ko mahaifiyyar ko kawunsa don su 
sanar da mahaifinsa ko wakilinsa domin nema masa 


Wane ne Bahaushe? 16 Aliyu M. Ahmad 


izinin tsayuwa da yarinya sannan a Kulla soyayya, domin 
a al'adar Bahaushe, har a Musulunci ba a yarda a kebe 
ko cakuduwa tsakanin mace da namiji ba. Shi ya a bisa 
al'ada, bayan samun amincewa daga iyayen yarinya, 
saurayi ne zai rika zuwa gidan su yarinya domin hira, da 
yammaci ko da daddare, a cikin zauren gida, ko Kofar 
gida, ko gindin bishiya ta kusa da gida, domin ana sa 
musu ido'. A wajen zance galibi ana tattauna al'amuan 
yau da kullum, da nufin fahimtar juna. 


Bayan samun fahimtar juna tsakanin namiji da mace, 
dangin namiji za su aika dattawa da goro (wani lokacin 
da kudi) domin kai wa gaisuwa. A nan, dangin maza za 
su nemi auren yarinya, su kuma dangin mata za su 
amince, ko su Ki amincewa, ko su amince da sa 
sharrudda. 


Bayan gaisuwar dattajai, akwai gaisuwar abokan saurayi, 
shi ma za a je da goro, domin a gaisa da gidan su 
budurwa tare da shi mai neman auren (amma shi ba ya 
magana, saboda kunya irin ta Bahaushe). 


Na-Gani-Ina-Son 

Na-gani-ina-son kaya ne da manemin aure ke hadawa ya 
kai gidan su budurwa. Kafin shigowar Larabawa da 
Turawa Kasar Hausa, Bahaushe na hada kayan noma 
(abin da ake girbe na abinci) a matsayin kayan na-gani- 
ina-so. Zawan Larabawa da sabbin tufafi, kayan Kawa da 
kwalliya sai ya koma kayan lefe a cikin kwalla, jaka, har 
zuwan akwati, za a hada tufafin sawa, da kayan 
kwalliya, da goro da kudi, dattijai (maza ko mata) ne shi 
ma suke kaiwa gidan su amarya. Bisa al’ada, za a rinka 
yawo da wannan kaya, gidajen dangi domin a sa albarka. 


7 Ba al’adar Bahaushe ba ce budurwa ta bi saurayi dakinsa, ko fita yawon 
shakatawa, ko hira a cikin mota, wadannan duk kwaikwayo daga wasu 
Kabilu, da kuma bayan zuwan Turawa. 


Wane ne Bahaushe? 17 Aliyu M. Ahmad 


Wani lokacin, a kan hada kayan na-gani-ina-so da kayan 
yankan rana domin a yanke ranar bikin aure. Dangin mace 
za su sa ranar da suka shirya domin a zo a karbi auren 
mace. Idan gidan maza ba su shirya ba za su nemi a daga 
musu. Daga nan akwai ‘yan kyaututtuka zance don Kara 
dankon soyayya da saurayi ke ba wa budurwa. 


Bikin Aure 
Kafin kwana daya da daurin aure, Bahaushe yana da 
al’adar sakin lalle. Babanai mata ke sawa mace lalle a 


gidansu, haka shi ma namiji za a sa masa lalle a daren 
jajiberan din daurin aure. 


A washegarin daurin aure, maza za su taru, dangin maza su 
kawo sadaki, su nemi a ba su auren mace, cikin siga, a raba 
goro, a yi addu’a, a watse. Kafin zuwan addinin Musulunci, 
Bahaushe na bayar da kayan noma, ko dabba a matsayin 
sadaki. Da yammancin daurin aure kuma, akwai al’adar 
chuda (wankan ango ga namiji*), washegari da rana, gidan 
maza da mata, suna yini, za a dafa abinci a ci, da daddare 
kuma a kai amarya gidanta ‘yan mata na tafiya suna wake 
da tafi. A da, ana kai amarya a kan doki, ko amalanke, har 
zamanin ababen hawa na zamani (mota). Iyayenta za su 
siya mata gado da katifa, da kwanuka, da turmi da tabarya, 
da tukunyar girki. Za a je dakin amarya a yi mata jeren 
kwanuka, da kateb, da kujeru. 


A wajen daukar amarya, akwai kudin uwar-daki, da kudin 
Kawayen amarya da na budar baki/kai da abokan ango ko 
ango ke bayarwa. Bayan an kai amarya, akwai kayan gara 
da gidan mace ke kaiwa gidan maza, kayan toye-toye ne, 
da kayan abinci, da mai, da gishiri, wasu kuma har da 
babbar riga wa ango don Karfafa zumunci. 


8 Kamar a Hadejia, a yammacin chuda, ango zai sa babbar riga, ya fito 
tsakar gida, babanai da ‘yan uwansa mata, da makwafta su zo suna ta saka 
masa kudi a aljihu. 


Wane ne Bahaushe? 18 Aliyu M. Ahmad 


Daga cikin al'adun da Bahaushe ya aro a bikin aure, akwai, 
ashobe (anko) daga Yarbawa, sannan an dauko wasu al'adu 
masu nashe kudi a wajen biki, partyn Arabian night, Indian 
Night, da picnic da party dinner inda za a je ango da 
amarya, a dauko DJ da MC, a yi raye-raye a wani 
kebantaccen wuri (dakin taro ko otel). 


Bayan kawo amarya, gidan su amarya kan aiko da kayan 
gara, kayan ne na toye-toye, da kayan abinci da mai. 
Wani lokacin ana kawo ango har bayan suna ma don 
Karfafa zumunci. 


b. Rainon Ciki, Haihuwa da Suna 


Yahaya (2001) Idan mace ta dau ciki, Bahaushe na ba 
wa mai ciki kulawa ta musamman wajen samar ma ta da 
abin ci mai kyau, da dauko mata ‘yar aiki. 


Bayan mace ta haihu da kwana hudu, za a kai kayan 
dauri. A kwana na biyar za a dama kunu (na kanwa ko 
na tsamiya) a rarrabawa makwafta, ‘yan uwa da abokan 
arziki. A rana ta bakwai (bayan sati ya zagayo) kuma za 
a tara mutane, a radawa yaro suna, a raba goro, a yanka 
rago, wanzami kuma ya yi wa yaro aski, ya cire masa 
‘yar wuya. A al’adar Bahaushe, ana wankan jego da 
tafasassan ruwan zafi, da ganyen darbejiya ko ganyen 
sabara har na tsawon kwana arba’in, safe da maraice. 


c. Tarbiyyar Yara da Dabi’un Bahaushe 


Bahaushe na shayar da jajiri na shekara biyu, bayan nan 
a yaye shi, a kais hi gidan kakanninsa, domin ya mance 
da nono. Bahaushe na tarbiyantar da ‘ya’yansa Kanana 
da tatsuniyoyi, musamman da daddare a gidajen tsofi. 
Bayan shekaru 5 zuwa 6, a yi wa yaro shayi (kaciya), a 
shekera ta bakwai kuma, kais hi wajen koyon sana’a. 


Wane ne Bahaushe? 19 Aliyu M. Ahmad 


Bahaushe na yi wa yaro horo da fada, duka, ko harara a 
lokacin da yaro zai yi kwadayi ko Kiriniya a wani waje, 
surutu a lokacin cin abinci. Dan Bahaushe kan tsugunna 
domin nuna ladabi ga babba a lokacin gaisuwa, ko idan 
yana masa magana. 


A da a Kasar Hausa, makwafcinka na da iko a kan 
‘ya’yanka, wajen bayar da tarbiyya, ko fada idan yay i 
rashin ji. Wani lokacin makwafci kan iya hada “ya'yan 
makwafta don shayi, ko fada, ko wakilci wajen neman 
aure, ko sulhu. 


Bahaushe na hada auratayya domin Karfafa zumunci. A 
zumuncin unguwa kuwa, kowa zai fito da abinci a zauna 
a majalissa. Bahaushe na da kishin makwafcinsa, “yan 
unguwarsa, ‘yan garinsu, da mai jin harshensa’. 
BAHAUSHE yana da dabi'u da turbar rayuwa kusa da ta 
Musulunci, yana da kunya, kawaici, karamci, amana, 
ladabi da biyayya, tausayi, zumunci da taimakekkeniya 
(Abdullahi, 2008) 


8. ADDININ BAHAUSHE 

Kafin zuwan addinin Musulunci yammacin Afrika, 
Bahaushe na addinin gargajiya, wasu na bautar iskokai, 
wasu mutum-mutumin itace, ko dodo, ko rana, ko ruwa 
da dabbobi (Malumfashi, 2008 & Adamu, 1997). Amma 
a yau, yawancin Hausawa Musulmai ne, a kan sami 
tsirarun Kiristoti da masu addinin gargajiya (NNPC, 
2007). 


9. SIYASAR BAHAUSHE 
Ta 6angaren harkoki mulki, tun kafin zuwan addinin 
Musulunci, Bahaushe yana da tsarin sarakunan gargajiya 


? A tsakanin 1999 zuwa 2005, na san lokaci da idan dan unguwa ya je wata 
unguwar aka yi fadà da shi, ko aka ji masa ciwo, idan ya dawo, ‘yan 
unguwarsu za su hadu, aje dàukar masa fansa. 


Wane ne Bahaushe? 20 Aliyu M. Ahmad 


masu kula da Kasa. Sarki yana Magatakarda, Waziri, 
Galadima, Sarkin, Sarkin yaki, Madaki, Makama, Sarkin 
Dawaki, Alkali, Limanin gari sai sauran hakiman 
garuruwa, dagaci/maigari da mai unguwa. A mukaman 
fadawa kuma, akwai Sarkin dogarai, Shamaki, Sallama, 
Jakadiyya, Kilishi, Sankira da sauransu. Akwai kuma 
sauran muKaman sana’a; misali, sarkin noma, sarkin 
ruwa, sarkin kasuwa, sarkin fawa da sauransu. A fada 
kuma akwai sauran dogarawa da fadawa da ake 
rarrabawa aiki tsaro, kabar haraji, leKen asiri, jinya da 
sauransu. 


Sarauta a Kasar Hausa gadonta ake yi, babban ďa shi ne 
zai gaji ubansa, ko wanda ‘ya’ya suka amincewa tare da 
tantacewa a majalisar sarki (Wazirin Kano, 1978). 


10. HUKUNCI, SULHUN DA TSARO 


Bahaushe yana tsohon tsarin kwantar da tarzo ma (peace 
and conflict resolution). A kowacce masarauta akwai 
sarki, sarki yana da alkali domin zartar da hukunci da 
masu laifi ko daidaito tsakanin ma'aurata, “yan kasuwa 
da sauransu. 


A matakin Kasa kuma, uba shi ne ke sasanto (sulhu) a 
tsakanin “ya'yansa, ko matansa, ko ‘ya’yansa da “ya” yan 
makwafta. Dattijan unguwa ko mai unguwa kan iya 
sasanta makwafta da suke sabani. 


Kafin zuwan addinin na amfani da tsafi, layoyin sagau, 
layar zana, buduhu domin tsarin jiki. Bahaushe na 
amfani makamai kamar takobi, mashi, majaujawa, sanda, 
Kolo, Kele, Kotar wuka, adda, gitta da tarko. Sai bingida 
barudu bayan zuwan Larabawa. A tsaron gari kuma, 
Bahaushe yana gina ganuwa da kofofin shiga gari don 
samun kariya daga hari. Sannan akwai tsarin dogarai da 


Wane ne Bahaushe? 21 Aliyu M. Ahmad 


“yandoka (police) masu kula da shige da fice, kama mai 
laifi, hukunta mai laifi da sauransu. 


11. SANA'O'IN BAHAUSHE 

Bahaushe tun asali ba cima-zaune ba ne, yana da 
sana’o’i domin samar da abinci, sutura, muhalli da 
dogaro da kai. Sana’o’in Bahaushe na da rassa hudu; 
noma (yawaituwa), kasuwanci (sayarwa), aiwatarwa 
(skills) da sana’o’in bida. Yahaya da wasu (1992) sun 
raba sana’o’i gida uku, a kasan kowanne ya samar musu 
‘ya’ya, a Kasan noma, akwai Kira, saka, dukanci. A 
kasuwanci, akwai dillanci da fatauci da sauransu. Kaso 
na uku su ne, Kunshi, soye-soye, gyare-gyare, gashe- 
gashe. 


Noma, shi ne daddanar sana’ar Bahaushe ce da ma 
mutanen duniya baki daya (Alhassan da wasu 1982), sai 
farautar dabbobin daji da harbin tsuntsaye. Bahaushe na 
fatauci, kasuwanci, su (kamun kifi), shika, farauta, harbi, 
gini, sassaka, jima, Kira, gini, saka, dukkanci, rini, 
wamzanci, fawa, sarrafa abinci (shika, daka, nika, dafe- 
dafe, soye-soye da gashe-gashe). 


Wani abu game da sana’o’in Hausawa, a da, mutum 
yana gadon sana'ar gidansu ne (dan gado), wanda kuma 
ya kama sana'ar da ba ta gidansu ba, ana ce ma 
‘ shaye (shigege) (Niang, 2005). Misali, a garin Hadejia, 
akwai unguwannin masu sana’o’i, kamar unguwar 
Masaka, inda ake saka; akwai Unguwar dukawa, 
Majema, Makera, unguwar Sarkin Ruwa, Unguwar 
Sankira da sauransu. 


Yadda Bahaushe ke koyon sana’a kuma, ana koyo ne a 
barance, saboda babu rubutu. Idan yaro ya kai shekara 
bakwai (7) da haihuwa, bayan an yi masa shayi, za a kai 
shi yana kallo yadda ake yin sana’a. Daga shekara sha 


Wane ne Bahaushe? 22 Aliyu M. Ahmad 


uku (13) za a fara sa shi Kananan aiyuka. Daga shekara 
sha takwas (18) zai fara manyan aiyuka, shekara 20 
kuma za a barin sa yana aiyuka, ko ba dubawa, shekara 
25 - 27, za a ‘yanta shi. 


12. FASAHAR BAHAUSHE 
Bahaushe yana da fasaha kirkirar abubuwan amfani yau 
da kullum, misali: 


e Masassaka na sarrafa itatuwa zuwa turmin da tabarya 
don daka abinci, akushin (kwano) na cin abinci, 
ludayi, allon karatu, Kotar gatari, gora, turken doki, 
kujerar zama, muciya, duk su yi masa zane mai kyau 
da wuta. 

e Makera na sarrafa Karfe don samar da wuKa, takobi, 
mashi, kibiya, matsefi, tukunya, adda, zabira, aska, 
ruwan gatari da fatanya, garma, manjagara, sungumi, 
lauje, garkuwa da sauransu. 

e Majema na sarrafa fatatun dabbobi zuwa gugar dibar 
ruwa, buzu, fatar ganga, gafaka, laya, kambu, kayan 
shimfida, sutura, takalmi, tandun mai, salka, 
maratayi, kube, linzamin doki, dorina da sauransu. 


13. BAHAUSHE DA TATTALI 

Bahaushe ya riki sana’o’i da dama da aka yi bayaninsu a 
sama don samun abun dogaro da kai. Bahaushe kan 
adana kudinsa a adaka, ko asusu. (Yakasai, 2012). 
Bahaushe yana gina rumbun ajiyar abincin na ci, ko na 
shekara ko zuwa wani lokaci. 


Tun ma kafin zuwan addinin Musulunci, Bahaushe na 
tara haraji, jangali, kudin fansa da ganimar yaki don 
gudanar da aiyukan raya Kasa da samar da tsaro. Bayan 
zuwan Musulunci sarakuna suka Kara da sarautar sa’i 
(mai tattara zakkah). Da Bature ma ya zo, ya ci gaba da 
karbar harajin kasuwa da manoma. 


Wane ne Bahaushe? 23 Aliyu M. Ahmad 


14. BUKUKUWA, WASANNI DA NISHADI 

Bahaushe yana da bukukuwan gargajiya tun kafin zu wan 
addinin Musulunci, daga ciki akwai na bauta, raya 
al'ada, aure, suna da mutuwa. Daga cikin bukukuwan 
gargajiya akwai bikin budin dawa, bikin shan kabewa, 
fashin ruwa, bikin noma, tuwon daji, tuwon Kunshi, 
bikin sana’o’i (festival). 


Bayan zuwan addinin Musuluci, Bahaushe ya Kara da 
bukukuwan idin Karama salla (azumi) da babbar sallah 
(layya), maulidi, takutaha, daba (don tunawa da wani 
al’amari). 


Bayan zuwan turarawa, party ko picnic (na tunawa da 
ranar haihuwa ko na bikin aure), Kaddamar da ko bude 
gini wallafa (launching/grand opening) da sauransu. 


Wassani da Nishadi 


Bahaushe yana wasannin langa, iyon ruwa, tsiren gudu, 
kokawa, dambe, tauri, was an boyo, yara na ‘yar tsana, 
rawa, gada, carafke,. Bayan zuwan turawa aka sami 
karta da lido, sai kwallon Kafa, da tseran babur, mota da 
keke. 


Bayan zuwan addinin Musulunci kuma, Bahaushe ya 
Kirkiri wasan tashe a lokacin azumi, domin tashin 
mutane sahur, hana albozaranci ko don nishadantarwa 
(Ahmed, 1985). 


15. SUTURA DA KWALLIYYAR BAHAUSHE 


Al’adun Bahaushe suna kamancecceniya da na Larabawa 
da Habashawa da Kanuri wajen suturta jiki, watakila 
saboda alaKa uwar harshe da suka hada (a tunanina). Tun 
kafin zuwan addinin Musulunci, Bahaushe yana KoKarin 
suturta al’aurarsa, da bantai, taguwa (riga ‘yar ciki da 
babbar riga), wando tsala, takalmi fele, hula kube, zanin 
mata, gyale/mayafi da kallabi (Lawi, 2017). 


Wane ne Bahaushe? 24 Aliyu M. Ahmad 


Bahaushe ya sami bakin sutura daga Larabawa da Turawa 
da sauran Kabilun da ke kewaye da shi. Bahaushe ya dauko 
jallabiyya, abaya daga Larabawa, sai kwat, siket, nek tayal, 
gown daga Turawa. Sai hulunan Kanuri, damanga, zanna 
bukar da sauransu. 


Bahaushe mutum ne mai gyaran jiki da tsafta, yana wanka 
a kogi, ko gulbi, ko makewayi, yana aski, da gyaran fuska 
da yanke farce. Mata kuma na Kunshi da lalle, kitso. 


16. CIMAKA/ABINCIN BAHAUSHE 


Ta bangaren abinci, Bahaushe na sarrafa abin da ya noma, 
hatsi, shinkafa, alkama, wake, da kayan lambu. Yana 
tuwon dawa, kunu da dage-dagen da romon kifi da kaji. 
Bahaushi na hada sinadaran girki irinsu su daddawa, 
tafarnuwa da waken don dadada miya. Daga baya, 
Bahaushe ya sami bakin abinci, misali, alale, teba da amala 
daga Yarbawa, da abin cin Laraba irin su finkason alkama, 
alkaki, alkubus, masu da sauransu (Lawi, 2017). 


17. SUFURI 


Kafin zuwan ababen hawan zamani, Bahaushe na tafiya da 
Kafafu duk nisan tafiya, ko amfani da dabbobin ni’ima, irin 
su dawakai, jakkai da rakuma. Bayan zuwan Turawa kuma, 
Bahaushe na iya siyen motoci, Babura, kekuna har da jirgin 
sama. Su kuma dabobin sufuri, kamar doki, aka taKaita 
amfani da su, sai a lokutan bukukuwan sallah, ko hawan 
daba. 


18. JINYA DA LIKITANCIN BAHAUSHE 

Bahaushe yana da fasahar duba marasa lafiya ta hannun 
bokaye, madora, magori, ‘yan bori, ‘yanganye (herblists), 
wanzamai suna bayar da magani, ko duba maras lafiya. 
Kamar wanzami, yana Kaho (hujuma) da kaciya, madori na 
dora karaya, magori, bokaye da ‘yan daganye na bayar da 
itatuwan magani. 


Wane ne Bahaushe? 25 Aliyu M. Ahmad 


19. MUTUWA DA RABON GADON BAHAUSHE 


Bahaushe yana Kiran mutuwa da sunaye kusan 20, daga 
cikin akwai rasuwa, fakuwa, kaura, tafiya, 
rigaya/margayawa, kauwa da sauransu. Bahaushe ya yi 
imani da mutuwa, dole ce, ta sanadin tsufa, rashin lafiya, 
hatsari, kisa, camfi, annoba, rantsuwa da sauransu. 


Bahaushe na gane mutum ya mutu ta sanyin jiki, farin 
ido, budewar baki, Kafewar ido da sandarewar jiki 
(Abdullahi, 2008). 


Kafin zuwan addinin Musulunci, Maguzanwan Hausawa 
ba sa binne gawa sai bayan kwana 3 da mutuwa (Ibrahim 
1982), a kan dorawa cikin mamaci dutse, ko takobi ko 
wani abu mai nauyi da zai hana cikin kumbura kafin a je 
a binne shi. Za a debo ruwa kwarya a wanke mamaci, sai 
a cika kwarya da hatsi da (wasu) kayan mamaci a baya 
mai wanka gawa, dama can Bahaushe na haka rami ya 
binne gawar mamaci, da warkinsa a gindi, za a shafa 
masa shuni da nufin in ya je lahira ya ba wa mutuwa 
tsoro don kar ta dawo ta dauki wani. 


Idan miji ya mutu, za a bawa matar sanda tana yawo da 
ita, saboda a da an yi imani da fatalwa, wai ko da zai 
dawo, sai ta doke shi. Za a zubar da ruwan cikin randar 
gidan, a kife su, a sawa yara toka ko bakin bayan 
tukunya a zagayen idonsu don zama makarin mafarki da 
matacce. 


Bayan binne mamaci, Bahaushe yana da tsarin zaman 
makoki, idan za a zo ana yi wa iyalan mamaci gaisuwar 
mutuwa (ta'aziyya), a wasu wuraren a kan dauki 
kwanaki uku, wasu hudu, wasu sati (kwana bakwai). 
Bayan zuwan addini aka ce bidi’a ne, wasu suka daina, 
amma har yau ana yi a wasu wuraren. 


Wane ne Bahaushe? 26 Aliyu M. Ahmad 


Ta b6angaran gado kuwa, kafin zuwan Musulunci 
Bahaushe bai ba wa rabon gabo muhimmanci ba, idan ya 
Bahaushe ya tsufa ne, ya kan KoKarin raba dukiyarsa ga 
iyalansa sabo da gudun rigima, (Abdullahi, 2008), idan 
kuma bai raba ba har ya rasu, akan dauki lokaci mai 
tsayi ba a raba, wani lokacin kuma idan akwai babban da 
tsayayye, sai yadda ya yi da ita, babban wa uba ne. zai 
raba gonaki wa maza, dabbobin kiwo kuma ga mata. A 
wasu wuraren kuma, mace ba ta da gado, sai na 
mahaifiyyarta kawai, Musulunci ne da ya zo ya yi wa 
mace gata. Idan kuma ‘ya’ya ne suka rasu, za a raba 
gadonsu har ga kishiyoyin gidan, da ‘ya’yansu. 
Bahaushe yana alfahari da bajintar iyayensa da 
kakaninsa. 


TAMBIHI 


1. Bahaushe mutum ne mai asali, duk da an sami 
katsewa da gibin tarihinasalinsa saboda rashin abin 
rubutu a farko, idan muka yi duba, Bahaushe mutum 
ne kamar sauran mutane da suke da tatso tun daga 
Annabi Adamu (A.S.). Bahaushe ya daina ganin 
kansa a KasKance, ko ganin fifikon wata Kabila ko 
al’umma sama da shi. Ubangiji ne cikin hikimarsa ya 
rarraba al’umma_ Kabila-Kabila, domin su san 
danginsu, su yi zumunci. Ta fuskar addini, babu wani 
mutum sama da wani, sai wanda ya fi shi tsoron 
Allah (Suratul Hujurat, aya ta 13). Akwai kuma 
hadisin Manzon Allah (SAW) da Yake cewa; 
“Ubangiji ba ya duba zuwa jinki ko sura, Ubangiji na 
duba ne zuwa zukatanku” (Sahih Muslim, 6708). 


2. Harshen Hausa harshe ne kamar sauran harsunan 
duniya. Ta fuskar nazarin harshe (linguistis), dukkan 


harsuna daya suke, ba wani harshe da ya fi wani, 


Wane ne Bahaushe? 27 Aliyu M. Ahmad 


domin asali, ana amfani da harshe ne domin isar da 
sako, ko adana bayanai. Kowanne harshe na da tsarin 
sauti, nahwu da ilimomin sanin ma'ana. Harshen 
Hausa ma na da irin wadannan siffofi. Akwai 
Karancin sanin ilimin nahwun harshen Hausa ga 
Hausawa a yau, misali, duba da irin yadda ake 
rubutun Hausa tare da lahani, kuma ba a damu ba, 
kamar yadda idan mutum ya yi kuskure a sauran 
harsunan Turanci da Larabci. 


3. Idan ta tattaba tarihin Bayajidda Kirkirarre ne, ashe 
za a iya jirkitawa al’umma tarihinsu, har ya zama 
makamin yakar a wasu lokuta. Misali, Baturen 
Ingila, Joseph Conrad ya rubuta Heart of Darkness 
(1899), ya siffanta mutanen Afrika a matsayin 
Kauyawa, gidadawa, marasa tsarin rayuwa, da 
wannan rubutun nasa mutanen Nahiyar Turai ke 
kallon bakar fata a bagidaje. Wannan dalilin ya sa 
marubucin Nijeriya Chinua Achebe (1930 - 2013) ya 
rubuta littafin ‘Thing Fall Apart’ (1958) domin 
nunawa duniya, mutanen Afrika na da tsarin rayuwa 
tun kafin zuwan Turawa. 


Bahaushe ya yi KoKarin samarwa da kansa sahihin 
tarihi, ko kusa da sahihi, domin za a iya shiga tarihi a 
cakuda tunanin mutane, kamar yadda ake zargin 
Palmer da rubutunsa Sudanese Memoir (1928) da 
The Bornu, Sahara and Sudan (1936). Da tarihi ne 
har yau ake samun rikici tsakanin Musulmin Shi'a da 
Sunnah. Sannan tarihi zai iya zama wata madogara 
ga sauran Kabilu da ke hana Bahaushe zama a 
yankunansu, da tunanin zai kwace musu yanki, 
kamar yadda ta faru tsakanin Mai Borno da 
Bayajidda. 


Wane ne Bahaushe? 28 Aliyu M. Ahmad 


4. Al’ummar Hausa su ilmantar da ‘ya’yansu tarihi da 
al’adun Bahaushe. Da al’ada mutune ke rayuwa da 
sanin junansu, kishin yankinsu, da taimakekkeniyya 
a tsakaninsu. Girmama manya, sarakuna da malamai 
ya yi Karanci yau a Kasar Hausa. 


5. Matasan Hausawa su yi duba da tsarin rayuwar 
Bahaushe a da, ba ci-ma-zaune ba ne, yana da 
sana’o’1 da yake dogara da su domin rufawa kai asiri. 
Sana’o’in Bahaushe da yawa suna neman bacewa a 
yau. Za a samu alfanu sosai, idan aka dauko 
wadannan sana’o’in aka zamanatar da su. Haka ma 
bangaren magungunan gargajiya. 


6. Bahaushe ya rika nazari wasu Kalubale da koma-baya 


da ke tattare da Hausawa, Kasar Hausa da harhen 
Hausa, tare da bincike, da tattaunawa da masana kan 


yadda za a shawo kan wadannan kalubalen. Misali, 


za mu iya tattaunawa a kan wasu Kalubale da ke 


fuskantar Harshen Hausa da Hauwasa kamar haka: 
a. A wane yanayi Harshen namu na Hausa yake a 


yanzu? Wane Kalubale yake fuskanta? 
b. A wane hali rayuwar Hausawa da al'adunsu ke 
ciki a wannan karni? Wane kalubale ke 


fuskantarsu? 
c. Shin harshen Hausa da al'ummar Hausawa suna 


tafiya da zamani (Karni na 21) ta fuskar kirkire- 


kirkire (innovation), fasaha (technology) da 


kimiyya (science)? 


Wane ne Bahaushe? 29 Aliyu M. Ahmad 


d. Shin kun san cewa, mafi yawa cikin Hausawa da 
ke amfani da kafar sadawar zamani (Social 
Media) suna rubutu da harshen Hausa amma cike 
da kura-kuran nahwun Hausa? Mene ne sila da 
kuma hanyoyin rage wannan matsalar? 


e. Me ya sa kashe-kashen mutane da ake a Kasar 


nan akan Hausawa yake karewa? Idan aka kashe 


Bahaushe, sai ka ji tsit, amma idan dan wata 
Kabila ne, Bayerabe ko Inyamuri sai duniya ta ji, 
ina martabar Bahaushe ta tafi, take neman 
gushewa? 

f. Shin mun sani cewa, akwai makarantun 'ya'yan 


Hausawa da aka soke koyo da koyar da harshen 
Hausa cikin jadawalin karatu, ciki har da 
firamare da sikandire? Mene ne dalilin haka, 


kuma wane kalubale zai jawowa harshen a gaba? 


g. Me ya sa Hausawa dake karantar yaren Hausa a 
jami’o’i suke kyamar ko kunyar nuna kansu cewa 
suna karantar Hausa? Wayewa ce ko ci baya? 


7. Addinin Musulunci ya yi hani da gorin gari, saboda 
aladar jahiliyya ce. Idan muka yi duba a tarihi, 
kusan duk al'umma kama wuri suka yi, suka zauna. 
Da wannan za mu gina ‘global citizenship’, kowa ya 
zo, idan nagari ne, zai kawo yankinka ci gaba, abokin 
zama ne. 


8. Kamar harsunan Chaina, Larabci, Turanci, Koriya da 
sauransu, harshen Hausa ma harshe ne da za a a iya 
koyar da ilimin sabbin fasaha da kimiyya na zamani, 
nazari da Kirkire-Kirkire na zamani. Ita baiwa da 
ilimi abu ne bai daya, harshe kuma hanya ce da 
baiyana baiwa, sadar da baiwa, koyar da baiwa, da 
koyon yadda za a yi amfani da baiwa. 


Wane ne Bahaushe? 30 Aliyu M. Ahmad 


MADOGARA 


Abdullahi I.S.S. (2008) “Jiya Ba Yau Ba: Waiwaye a Kan Al“ 
adun Matakan 


Abubakar, M.S. (2007) TaKaitaccen Tarihin Daura. Ammanin 
Printing Press. 


Adamu, M. T. (1997). Asalin Hausawa Da Harshensu. Kano: 
Dan Sarkin Kura Publishers Ltd. 


Adamu, M.T. 1997. Asalin Hausawa Da Harshensu. Kano: 
[ansarkin Kura Publishers Ltd. 


Alhassan, H. (1982) Zaman hausawa. Islamic Publications 
Bureau. 


Alkur'ani Mai girma. 


Bunza A.M. (2002) Rubutun Hausa, Yadda ake yin sa don 
Masu Koyarwa, IIPC, Surelere, Lagos. 


Dangambo, A. (2008). Rabe-Raben Adabin Hausa. Sabon 
Tsari. Zaria : Amana Publishers 


Ekkahard, H.W. (1998) Hausa. Britanica Encyopedia. 


Garba, C.Y. (1991) Sana'o'in Gargajiya a Kasar Hausa: 
Sana'a bahaushiya. Spectrum Books, Ibadan. 


Greenberg, J.H. (1966).The Languages of Africa. Indiana 
University, Bloomington 


Gusau, M.G. (2008) Wakokin Baka a Kasar Hausa: Yanaye- 
Yanayensu da sigoginsu. Benchmark Publishers 
Limited, Kano, Nigeria, 


Gusau, S. M. (1995). Dabarun Nazarin Hausa. Kaduna: Fisbas 
Media Services. 


Kwalli, K.M. (1996) Kano Jalla Babbar Hausa. 


Malumfashi, I. (2009). Adabin Abubakar Imam (2™ ed). 
Garkuwa Media Serbices, Sokoto, Nigeria. 


Malumfashi, I. (2018). “Hausa Da Hausawa a Doron Kasa: 
Matsayin Nazarin Kwayar Halitta Domin Nazarin 
Tarihin Tarihi Da Asali.” MaKkalar Da Aka 


Wane ne Bahaushe? 31 Aliyu M. Ahmad 


Gabatar A Taron Kara Wa Juna Sani Kan Tarihin 
Kasar Gobir A Tsangayar Fasaha Da Addinin 
Musulunci, Jami‘ar Usmanu  Danfodiyo, 
Sakkwato. 


Malumfashi, I. (2018). “Human Journey, Human Origin: On 
the footprints of Hausa People.” Makalar da aka 
gabatar a wajen Ist International Conference on 
the theme: “Gobir Kingdom-Past and Present: 
Transformations and Change.” Organized by 
Faculty of Arts and Islamic Studies (FAIS), 
Usmanu Danfodiyo University, Sokoto- Nigeria, 
9th to 13th July, 2018. 


Manby, B. (2016) Citizenship of Law in Africa (3 ed.) Cape 
Town, South Africa. 


Mircosoft Encarta Encylopedia (2009) 


Muhammad, L. (1978). Hausa Dialects. Zaria: Institute of 
Education, Ahmadu Bello University. 


NNPC (1979) Hausawa da Makwaftansu II. Gaskiya 
Corporation, Zaria. 


NNPC (2009) Hausa da Makwaftansu. NNPC Kaduna. 
Palmer, H.R. (1928) Sudanese Memoirs (1st ed.) Rougtledge 


Rotimi T., Adeniran K. & Ofulue C.I. (2014) Language and 
Society. NOUN. 


Sahih Muslim, Volume 7. Darussalam Publishers, Riyadh, 
Saudia Arabia. 


Sani, M.A.Z. (2003). Alfiyyar Mu’azu Sani 3, Karorin 
Harshen Hausa a Wa}e. Kano: Benchmark 
Publishers. 


Sarki, 2005, Bello, 2018, Sama’ila, 2016 da Buba, 2002 


Shehu, M. & Sani, A-U. (2018). Zamantakewar Hausawa Jiya 
da Yau. In Zulyadaini, B. et el (eds) Yobe Journal 
of Language, Literature and Culture 
(YOJOLLAC), Bol 6. Pp 274-284. 


Wane ne Bahaushe? 32 Aliyu M. Ahmad 


Tattaunawa da Alasan Abdurrahman, dan Sarkin Daura 
Abdurrahman dan Musa (1912 - 1966) a sallar 
Gani a 1995: Hausa History in the Context of the 
Ancient Near Eastern World. 


Ubali, M.L. (2021) Tsakure Cikin Al'adun Hausawa da 
Adabin Gargajia. Gidan Dabino Publishers 


Wazirin Kano A.A. (1978) Kano ta Dabo Cigari. NNPC 
Zaria, Kaduna. 


Yahaya I.Y., Gusau S.M. da “Yar'aduwa T.M. (1992) 
Darussan Hausa don Manyan Makarantun 
Sakandire III. University Press Plc, Ibadan — 
Nigeria. 

Yakasai, S.A. (2010). “Tasirin Zamanantar da Duniya Cikin 


Nazarin Harshe a Nijeriya.” [unJaye Journal of 
Hausa Studies. Bol 1 No 3 pp 116-128. 


Yusuf LAWI Msigidan sams (2017) tasirin zamananci kan 
sutura da abincin Hausawa.shafin Bakandamiyya 


Zarruk R.M., Kafin Hausa A.A. da Alhassan B.S.Y. (1987) 
Sabuwar Hanyar Nazarin Hausa Don Kananan 
Makarantun Sakandire II. University Press Plc, 
Ibadan. 


Shafukan Yana Gizo 


Ethnologue (2022) Hausa 
https://www.ethnologue.com/language/hau 
Retrieved 2022-01-17. 


Lawi, Y.M.S. (2017) Tasirin Zamananci Kan Sutura da 
Abincin Hausawa 
https://bakandamiya.com/blogs/865/227/tasirin- 
zamananci-kan-sutura-da-abincin-hausawa 
(retrieved 1" Setptember, 2022) 


Rumbun Ilim:Tattaunawa da Mai Girma Danmasanin Kano, 


Alhaji (Dr.) Yusuf Maitama Sule, a ranar 14 ga 
watan Disamba na shekarar 2016. 
https://www.rumbunilimi.com.ng/KasarHausaGa 
batarwa.html#gsc.tab=0 (retrieved 1" Setptember, 
2022) 


Wane ne Bahaushe? 33 Aliyu M. Ahmad 


